
Balarila at Aralin 
sa Filipino 




WIKApedia 




2015 Edisyon 



WIKApedia 
2015 Edisyon 



Karapatang-sipi © 2015 ng Presidential Communications Development and Strategic Planning Office 

http://www.gov.ph 

http://www.malacanang.gov.ph 

http://www.pcdspo.gov.ph 

ISBN 978-971-95551-5-5 

Reserbado ang lahat ng karapatan. Ang nilalaman ng lathalaing ito ay maaaring kopyahin, gawaan ng adaptasyon, at ipamahagi, bilang 
kabuuan o bilang bahagi lamang, sa kondisyong hindi ito gagamitin para sa komersiyal na kadahilanan at bibigyan ang naglathala ng 
akmang pagkilala. Walang kinakailangang nakasulat na pahintulot mula sa naglathala. 

Eksklusibong inilathala ng 
Presidential Communications Development 
and Strategic Planning Office 
Tanggapan ng Pangulo ng Pilipinas 
3/F New Executive Building, 

Malacahan Palace, San Miguel, Manila 
Tel.: 736-0719, 736-0718 
Fax no.: 736-6167 
Website: http://pcdspo.gov.ph 

Disenyo ng aklat gawa ng Presidential Communications Development and Strategic Planning Office 
Inilathala sa Pilipinas. 

CIP Data para sa Pambansang Aklatan ng Pilipinas: 

Mungkahing lahok: 

WIKApedia. — 2015 Edisyon. — Manila : Presidential Communications 
Development and Strategic Planning Office, c2015. 
pages ; cm 

ISBN 978-971-xxx-xx-x 



1. Filipino language — Usage. 2. Filipino language - Grammar. 
3. Filipino language — Syllabication. 



499.2118 PL5509 2015 P520150238 



Ang WIKApedia ay inilathala ng Presidential Communications Development and Strategic Planning Office at inilimbag ng Lexmedia 
Digital Corporation, Binan, Laguna. 




Ang Republika ng Pilipinas 



BENIGNOS. AQUINO III 
Pangulo ng Pilipinas 

Tanggapang Pampanguluhan sa Pagpapaunlad ng Komunikasyon at Estratehikong Pagpaplano 
Presidential Communications Development and Strategic Planning Office 

MANUEL L. QUEZON III 

Pangalawang Kalihim para sa Pampanguluhang Pagpapaunlad ng Komunikasyon at 
Estratehikong Pagpaplano 
Pinunong Namamahala 

JAN MIKAEL dL. CO 
Kawaksing Kalihim Tagapagpaganap 
Pinuno ng Tanggapan ng Korespondensiya 

POCHOLO GOITIA 
Kawaksing Kalihim Tagapagpaganap 
Tagapamahalang Patnugot ng Official Gazette 

GINO ALPHONSUS A. BAYOT 
Direktor V 

Pinuno, Sangay ng Pananaliksik 

JONATHAN F. CUEVAS 
Direktor IV 
Direktor Panteknikal 

MA. ROMMIN M. DIAZ 
Direktor III 

Punong Kawaksing Tagapagpaganap 

YOLANDO B. JAMENDANG JR. 

Direktor II 

Pinuno, Sangay ng Pagbuo ng Mensahe 

TERESITAL. MENDIOLA 
Punong Opisyal Pang-administratibo 



KATHERINE AIRAM. ESPINO 
Institutional Memory 
Official Gazette 

MARK PHILIPPE P. LEGASPI 
Heritage 

KRISTINA D. JAVIER 
Media Monitoring 

SASHA B. MARTINEZ 
Social Media 

RAYMOND ANDREW C. MAYMAY 
Kasangguning Patnugot 
Official Gazette 

ATTY. SARAH Q. SISON 
Usaping Legal 

CHRISTIAN F. SOQUENO 
Ugnayang Pangmamamayan 
Official Gazette 



(Official |g (jjazgfte 



WIKApedia 

Sangay ng Paglalathala 



MANUEL L. QUEZON III 
Punong Patnugot 

POCHOLO GOITIA 
Tagapamahalang Patnugot 

JONATHAN F. CUEVAS 
Direktor Panteknikal 

TYRON CASUMPANG 
Tagapamahala ng Proyekto 

CAMILLE ROSE DUFOURT 
Tagapag-ugnay ng Proyekto 



TYRON CASUMPANG 
Manunulat 



DERRICK MACUTAY 
Larawan 



RAYMOND ANDREW C. MAYMAY 
Kasangguning Patnugot 



GIA BANAAG 
Layout 



MA. ROMMIN DIAZ 
MITZI ONG 
SANDI SUPLIDO 
Suportang Katuwang 



TYRON CASUMPANG 
CAMILLE DEL ROSARIO 
SMILE I N DIAS 
RACHEL MOISES 
CHERIE TAN 
Disenyo 



Nais pasalamatan ng PCDSPO ang sumusunod para sa kanilang di-matatawarang tulong sa 
proyektong ito: Pambansang Alagad ng Sining at Tagapangulo Virgilio S. Almario, Kriscell Labor, 
at Tina Pangan ng Komisyon sa Wikang Filipino; Mikael Co, Yolando Jamendang, Hermund 
Rosales, at Iman Tagudina ng Speech Writers Group; Espesyal na pasasalamat kay Ali Sangalang 
para sa pagbibigay ng pamagat na WIKApedia para sa proyektong ito. 



Nilalaman 

Mensahe mula kay Pangalawang Kalihim Manuel L. Quezon III 
Mensahe mula kay Tagapangulo Virgilio S. Almario 

Wastong gamit ng NG at NANG 

ng vs nang 1 

Wastong gamit ng titik NG 

mangga vs manga 4 

Wastong gamit ng DIN at RIN 

din vs rin, dito vs rito, daw vs raw 5 

Wastong gamit ng GITLING (-) 

nagiba vs nag-iba 7 

naglaba vs nag-laba 8 

paruparo vs paru-paro 9 

an-an vs anan 10 

kapitbahay vs kapit-bahay 11 

taumbayan vs taum-bayan 12 

taga-Marikina vs tagaMarikina 13 

nag-Jollibee vs nagJollibee 14 

Wastong gamit ng PATLANG 

magmahal vs mag mahal 15 

mas maganda vs masmaganda 16 

Estandardisadong BAYBAY 

ano-ano vs anu-ano 17 

ialaki vs lalake 18 

puwede vs pwede 19 

probinsiya vs probinsya 20 

Wastong gamit ng MAAARI 

maaari vs maari 21 

Pormal at Di-pormal na Filipino 

nakatatawa vs nakakatawa 22 

Mga kaso ng MORPO-PONEMA 

kababaehan-^kababaihan 23 

madumi-*-marumi 24 

na-*--ng 25 

panglima-*-panlima, pangpito-^pampito 26 

mangtanghalian-*-mananghalian 27 




Wastong gamit ng KUDLIT (') 

ako'y vs akoy 28 

Wastong BAYBAY sa PAGBIBILANG 

bilang 1-10 29 

bilang 10, 20, 30... 90 30 

bilang 11-19 31 

bilang 21-99 32 

Wastong gamit ng NA LANG, PA RIN, PA LANG 

na lang vs nalang, pa rin vs parin 33 

pa lang vs palang 33 

Wastong gamit ng -HAN at -AN, -HIN at -IN 

sabihan vs sabian, lutuin vs lutuhin 34 

Katangian ng wikang Filipino 

alpabetong Filipino vs Pilipino/Tagalog 35 

wikang Filipino vs Pilipino/Tagalog 36 

Mga Trivia at Karagdagang Kaalaman 38 




Mensahe mula kay 

Pangalawang Kalihim Manuel L Quezon III 



Buhay ang wika, at umuunlad ito sa paglipas ng panahon. Sa ebolusyon ng wikang 
Filipino, naisasantabi kung minsan ang mga patakaran ukol sa wastong paggamit ng 
mga salita, kataga, at kaisipan. Sa kontekstong ito pumapasok ang WIKApedia— isang 
proyektong nagmula sa personal na pananaliksik ni Tyron Casumpang na kasamahan 
ko sa Presidential Communications Development and Strategic Planning Office, at 
isang mag-aaral ng Philippine Studies. 

Sa pamamagitan ng mga infographic, sinasagot ng WIKApedia ang iba't ibang tanong 
tungkol sa ating Pambansang Wika. Naibabahagi nito ang mga impormasyong 
nagpapalawak sa kaalaman at pag-unawa sa wikang Filipino, sa pamamagitan 
ng paglalatag dito ng etimolohiya, kahulugan, at tamang gamit ng mga salita. 
Tinutugunan din ng WIKApedia ang mga suliraning kaugnay ng estilo sa pagsusulat 
at pagpapahayag. Naging matagumpay at nakilala nga ang WIKApedia dahil sa 
kakayahan nitong maabot ang sinuman— propesyonal man o karaniwang mamamayan, 
nasa loob man o labas ng bansa— sa pamamagitan ng internet, partikular na ang social 
media. 

Mula nga sa inisyatiba ng isang tao, naging epektibong lunsaran ang WIKApedia sa 
pagpapalalim ng diskurso ukol sa wika, kung saan aktibong nakikilahok ang marami. 
Pinapatunayan ng WIKApedia na— dalubhasa ka man, tumatangkilik sa panitikan, o 
simpleng gumagamit ng internet— kaya mong makiambag sa pagpapayabong ng wika. 

Sa simpleng pag-click ng "share" o "like," nagagawa ninumang makiisa sa ating 
kolektibong hangarin: ang pagbuklurin ang ating bansa sa pamamagitan ng wika, na 
pundasyon ng higit nating pagkakaunawaan at pagbabayanihan para sa isang mas 
maunlad na Pilipinas. 



MANUEL L. QUEZON III 

Pangalawang Kalihim at Pinunong Namamahala 

Presidential Communications Development 

and Strategic Planning (Tanggapang Pampanguluhan 

sa Pagpapaunlad ng Komunikasyon at Estratehikong 

Pagpaplano) 




Mensahe mula kay 
Tagapangulo Virgilio S. Almario 



Batid ng Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) ang kakayahan ng social media na 
magpalaganap ng wastong kaalaman sa paraang maikli, mabilis, ngunit malikhain. Kaya 
isang malaking ambag ang WIKApedia sa pagpapabatid ng mga kaalaman tungkol sa 
Wikang Filipino sa social media. 

Lubos na nagpapasalamat ang KWF sa pangunguna ng Pampanguluhang 
Pagpapaunlad ng Komunikasyon at Estratehikong Pagpaplano sa pagbuo ng proyektong 
ito. Nakapaghandog ito ng lingguhang impormasyong pangwika sa madia. 

Ikinatutuwa rin ng KWF ang inisyatiba ng lupon na maglabas ng nakalimbag na 
bersiyon ng WIKApedia upang maabot ang mas nakararaming Filipino, lalo na ang mga 
limitado lamang ang akses sa internet. 

Hangad ng KWF na magpatuloy ang ganitong proyekto tungo sa higit pang kultibasyon 
ng Filipino bilang wikang pambansa at modernisado. 



VIRGILIO S. ALMARIO 
Pambansang Alagad ng Sining 
Tagapangulo 

Komisyon sa Wikang Filipino 





Wastong Balarila 
at 

Estandardisadong Baybay 



Wastong gamit ng/nang 
at 



NANG 




Wastong gamit ng NANG: 

✓ Kapag sinasagot ang tanong na PAANO 

Paano tumakbo si Ben? 

Tumakbo si Ben nang matulin. 
Tumatakbo si Ben nang nakapikit. 
Tumatakbo si Ben nang walang tsinelas. 



✓ Kapag UMUULIT ang KILOS 

Takbo nang takbo si Ben kahapon kaya siya ubo nang ubo ngayon 

✓ Kapag sinasagot ang tanong na GAANO 

Gaano kalaki ang itinaba ni Ben? Tumaba si Ben nang bahagya. 
Gaano siya katagal nakulong? Nakulong siya nang isang taon. 

Gaano kalayo ang nilakad niya? Naglakad siya nang isang kilometro. 



Wastong gamit ng NG: 

■y Kapag sinasagot ang tanong naANO 

Ano ang kinain ni Ben? 

Kumain si Ben ng pansit na malamig. 

y Kapag PAGMAMAY-ARI (possession) 

Mahilig siyang kumain ng talbos ng kamote. 
Nakakabingi ang tahol ng aso ng kapitbahay. 
Kabarkada ko ang apo ng lolo ng tita ng kaklase ko. 



Kumain si Ben ng pansit 
na malamig 



^Gamitin lagi ang^^^ataTn^wifianang tamaT^i 




NANG vs NG 



Wastong gamit n^NANG^ 

y Ibang salita sa NOONG (when) 

Nang isilang ka sa mundong ito, 
laking tuwa ng magulang mo. 

Wala na raw pagkain nang 
dumating ako sa handaan. 

•y Ibang salita sa PARA at UPANG 

Maligo kang maigi nang 
bumango-bango ka naman. 

Halina't tumaya sa lotto nang 
yumaman tayo. 

v Para mas masarap bigkasin ang NA 

Puwede na pumasok. 

Puwede nang pumasok. 

Ang mamatay na dahil sa 'yo. 

Ang mamatay nang dahil sa 'yo. 

v Kapag katabi ng salitang MAAGA (early) 

Uuwi ako nang maaga bukas. 
Dumating ka nang maaga bukas. 



Wastong gamit n^N&) 

■J Kapag sinasagot ang tanong na KAILAN 

Kailan umuwi si Ben? 

Umuwi ngumaga (morning) si Ben. 
Umuwi ngtanghali si Ben. 

■y Kapag tungkol sa ORAS at PETSA 

Gumigising ako tuwing ikapito ng 
umaga (7am). 

Sa ikalima ng Disyembre ang 
kaarawan ko. 

Darating ako bukas ng umaga. 

y Kapag UBOD NG, PUNO NG, SAKSAKAN NG 
(hitsura) 



Ubod ngganda ng bulaklak na ito. 
Puno ng kasamaan si Celina. 




2 






Kung bakit dapat alam mo ang kaibahan ng 

NG at NANG 



Nagbabago kasi ang kahulugan ng 
pangungusap depende sa NG o NANG, 
lalo na kung nakasulat. 



HALIM BAWA: 

Manghuli ka ng/nang nakahubad. 

1) Ben, manghuli ka ng 2) Ben, manghuli ka nang 

nakahubad. nakahubad. 





Magkaiba, di ba? 





Manga o Mangga? 
Wastong gamit ng titik NG 



Mayroon tayong titik NG [endyi]. 
Gamitin natin nang maigi. 



TINUTUKOY NA 


MALI 


TAMA 


BAGAY 


prutas 


manga 


mangga 


[ma-nga] 


[mang-ga] 


insekto 


langam 


langgam 




[la-ngam] 


[lang-gam] 


araw 


Lingo 


Linggo 




[Li-ngo] 


[Ling-go] 


ulam 


dangit 


danggit 




[da-ngit] 


[dang-git] 


masamang ugali 


ingit 


inggit 


[i-ngit] 


[ing-git] 


trabahador 


mangagawa 


manggagawa 




[ma-nga-ga-wa] 


[mang-ga-ga-wa] 



PERO TANDAAN: 

1. Tanggap pareho ang barangay at baranggay. 

2. Ang mga ay pinaikling anyo ng sinaunang manga. 

3. Ganito ang baybay ng mga ispesipikong lugar: 
Pampanga, Pangasinan, Zamboanga, at iba pa. 





Ano daw o raw? 



Kailan ginagamit ang DIN o RIN? DAW o RAW? DITO o RITO? 
Kailan nagiging R ang D? 

•/ Kung nagtatapos sa A,E,l,0,U at W,Y ang sinusundang salita, 
ang D ay nagiging R. 




5 






Espesyal na kaso ng DIN/RIN 



y/ Kung nagtatapos sa RA, RE, Rl, RO, RU at RAW, RAY ang naunang 
salita, D anggagamitin imbis na R. 



PUWEDE NAMAN 


MAS BONGGA 


May pari rin sa may sementeryo. 


May pari din sa may sementeryo. 


Namalengke si Marie roon. 


Namalengke si Marie doon. 


Hang araw raw na malungkot si Ben. 


Hang araw daw na malungkot si Ben. 



Mas masarap kasing bigkasin ang "May pari din" kaysa "May pari rin." 



Sa huli, ito ang laging aalalahanin: 

Madulas sa dila at masarap bigkasin ang wikang Filipino! 






Nag-iba o Nagiba? Pag-ibig o Pagibig? 

Wastong gamit ng gitling (-) 



Matuto ng wastong gamit ng gitling (-). 

Nag-iiba ang kahulugan ng salita depends sa gitling. 





Nagbabago tin ang bigkas ng salita depende sa gitling. 



/ Mali 

pagibig = pa - gi - big 
pagaaral = pa - ga - a - ral 
nagipon = na - gi - pon 
maguwi = ma - gu - wi 
mangaagaw = ma - nga - a - gaw 
pangahit = pa - nga - hit 
nangiwan = na - ngi - wan 



>/ Tama 

pag-ibig = pag - i - big 
pag-aaral = pag - a - a - ral 
nag-ipon = nag - i - pon 
mag-uwi = mag - u - wi 
mang-aagaw = mang - a - a - gaw 
pang-ahit = pang - a - hit 
nang-iwan = nang - i - wan 



Malaki ang nagbabago dahil sa gitling (bigkas + kahulugan). 




pang-ulo = pang - u - lo 

(for the head) 




pangulo = pa - ngu - lo 

(president) 






Naglaba o Nag-laba? 

Wastong gamit ng gitling (-) 




Nagiba (destroyed) 




Nag-iba (changed) 



Nagbago ba ang tunog? Oo. 
Nagbago ba ang kahulugan? Oo. 

Kung kaya, KAILANGANG gumamit 
ng gitling. 



-s Basahin: 


Nagbago ba ang tunog? Hindi. 




Nagbago ba ang kahulugan? Hindi. 


i nagsayaw [nag - sa - yaw] 




(danced) 


Bakit mo pa nilagyan ng gitling? 


nag-sayaw [nag - sa - yaw] 


HINDI NA KAILANGAN. 


g/ V (danced) 





Nag-aksaya ka lang ng kuryente, memory, tinta, at papel. 
Nabawasan tuloy ang mga puno at dumami ang carbon 
emissions sa planeta kaya tumindi ang Global Warming. 



y( Mali 


y/ Tama 


nag-mahal 


nagmahal 


pagma-mahal 


pagmamahal 


pang-gupit 


panggupit 


mag-kita 


magkita 


umi-ibig 


umiibig 





Huwag maging gitling gun. Kung tumira ng gitling, 
walang kapararakan. Lahat gustong gitlingan. 

Alagaan natin si Inang Kalikasan. 

Gamitin ang gitling sa tamang paraan. 






Paruparong bukid o Paru-parong bukid? 

Wastong gamit ng gitling (-) 



Gumamit ng gitling para sa mga umuulit na salita. 
Dapat may kahulugan ang salitang uulitin. 



Salita 


X Mali 


y Tama 


taon 


taontaon 


taon-taon 


laki 


ang laki laki 


ang laki-laki 


maganda 


magandang maganda 


magandang-maganda 


dapat 


karapatdapat 


karapat-dapat 


sulyap 


pasulyapsulyap 


pasulyap-sulyap 



Kahit bahagi lamang ng buong salita ang inuulit, ginagamitan pa rin ng gitling. 



Salita 


X Mali 


y Tama 


pareho 


parepareho 


pare-pareho 


pakinabang 


kapakipakinabang 


kapaki-pakinabang 


panabik 


kapanapanabik 


kapana-panabik 



PARUPARONG BUKID o PARU-PARONG BUKID? 

Walang gitling ang PARUPARO dahil walang salitang "paro." 
Hindi naglalagay ng gitling kung walang kahulugan ang inuulit 
na salita. 




X Mali 


y Tama 


X Mali 


y Tama 


paru-paro 


paruparo 


kill-kill 


killkili 


gamu-gamo 


gamugamo 


dib-dib 


dibdib 


ipu-ipo 


ipuipo 


ala-ala 


alaala 



Dahil walang salitang paro, gamo, ipo, dib, ala, at kili. 





An-an o Anan? 

Wastong gamit ng gitling (-) 



Gumagamit ng gitling para sa mga umuulit na salita. Dapat may kahulugan ang 
salitang uulitin. 

araw-araw, malaking-malaki, sumayaw-sayaw, kagalang-galang 

Hindi gumagamit ng gitling kung walang kahulugan ang umuulit na salita. 
Halimbawa, walang salitang paro, gamo, kili, dib, ala, at ipo. 

paruparo, gamugamo, kilikili, dibdib, alaala, ipuipo 

Mga espesyal na kaso: 



2) Wala nang gitling ang mga salitang ito dahil mayroon nang kudlit (')• 



1) Kahit walang salitang "an," kailangan pa ring | 
ang tunog ng "an" at "an" kaya dapat may git 



anan [a-nan] 
ilangilang [i-la-ngi-lang] 



X Mali 



ilang-ilang [i-lang-i- 



y/ Tama 

an-an [an-an] 




Pinahaba 

iba at iba 
isa at isa 



x Mali 



iba't-iba 

isa't-isa 



y Tama 



iba't iba 
isa't isa 



Sa wastong gamit ng gitling , 

Filipino mo ay gagaling. 






Kapitbahay o Kapit-bahay? 

Wastong gamit ng gitling (-) 



Gumagamit ng gitling kung ang dalawang pinagsamang salita ay hindi lumikha 
ng bagong kahulugan, o kung literal ang ibig sabihin. 




Kahulugan A + Kahulugan B = Kahulugan A-B 
tao + grasa = taong-grasa (taong puno ng grasa) 
Ma, nakita mo 'yung taong-grasa costume ko? 



>/ Tama 


X Mali 


•J Tama 


X Mali 


punong-guro 


punongguro 


lipat-bahay 


lipatbahay 


agaw-buhay 


agawbuhay 


bagong-salta 


bagongsalta 


isip-bata 


isipbata 


amoy-pawis 


amoypawis 



Hindi gumagamit ng gitling kung ang dalawang pinagsamang salita ay lumikha 
ng bagong kahulugan, o kung naging talinghaga (figure of speech). 




Kahulugan A + Kahulugan B = Kahulugan C 

bahag + hari = bahaghari 

Laging may bahaghari pagkatapos ng ulan. 



y/ Tama 


X Mali 


kapitbahay 


kapit-bahay 


hampaslupa 


hampas-lupa 


bahaghari 


bahag-hari 



Si Allegra ang pinakapaborito kong kapitbahay. 




kapit + bahay = kapitbahay (si Allegra) 





Taumbayan o Taum-bayan? 

Wastong gamit ng gitling (-) 



Gumagamit ng gitling kung ang dalawang pinagsamang salita ay hindi lumikha 
ng bagong kahulugan, o kung literal ang ibig sabihin. 




Kung nagkakaroon ng pagbabago sa tunog (o morpo-ponema) ang tambalang 
salita, hindi na gagamit ng gitling. 



>/ Tama 


>/ Tama 


x Mali 


taong-bayan 


taumbayan 


taum-bayan 


habang-buhay 


habambuhay 


habam-buhay 


bagong-tao 


baguntao 


bagun-tao 



12 






Taga-Marikina, Taga Mari kina, o Tiga-Marikina? 

Wastong gam it ng git ling (-) 



Pormal: Maaaring gamitin sa lahat ng pagkakataon. 
Di-pormal: Hindi ginagamit sa mga akademikong sitwasyon. 
Mali: Huwag na huwag na huwag gagamitin kahit kailan. 



Katanggap-tanggap 


Mali 


Pormal 


Di-pormal 




Sobra 


Ubod 


tagabundok 


tigabundok 




taga-bundok 


tiga bundok 


tagabukid 


tigabukid 




taga-bukid 


tiga bukid 


tagabayan 


tigabayan 




taga-bayan 


tiga bayan 












taga-Marikina 


tiga-Marikina 




tagaMarikina 


tiga Marikina 


taga-Cebu 


tiga-Cebu 




tagaCebu 


tiga Cebu 


taga-Cotabato 


tiga-Cotabato 




tagaCotabato 


tiga Cotabato 



LAGING MAY GITLING ( - ) sa pagitan ng panlapi o affix (hal. taga -) 
at pangngalang pantangi o proper noun (hal. Cebu). 

WALANG GITLING kahit kailan sa pagitan ng taga- 
at pangngalang pambalana o common noun (hal. bundok). 

Ang dali lang, di ba? 



Pormal: hindi/'di 
Medyo pormal: di 






Nag-Jollibee o NagJollibee? 

Wastong gamit ng gitling (-) 



SIMPLENG TUNTUNIN 

Kapag nilagyan ng panlapi o affix ang isang 
pangngalang pantangi o proper noun, 

AWTOMATIKONG MAY GITLING sa pagitan ng dalawa. 



PANLAPI 


PANGNGALANG 

PANTANGI 


KALALABASAN 


nag + 


Jollibee 


Nag-Jollibee na kami kanina. 


taga + 


Davao 


May taga-Davao ba rito? 


i + 


Dawn Zulueta 


Halika, i-Dawn Zulueta mo ako! 


makapag + 


SM 


Ligo na nang makapag-SM na tayo. 


na + 


Eat Bulaga 


Na-Eat Bulaga ang bahay namin kahapon 


pinag + 


LRT 


Pinag-LRT na lang ako papasok. 


magpa + 


Goldilocks 


Magpa-Goldilocks ka naman diyan! 




Ang kahusayan ng ating wika, 
nagagawang kilos ang lahat ng salita. 



14 






Tama ang MAGMAHAL, 
Mali ang MAG MAHAL. 



Isa ka ba sa mga gumagawa nito? 

Mahirap mag mahal ng hindi ka naman mahal. 

Sino'ng nag hahanap ng trabaho diyan? 

Nakaka inis talaga 'yiing nag iwan ng basura dito! 



Kadalasang pagkakamali (lalo na sa Facebook at Twitter): 



X Mali 


V Tama 

(isang salita lang) 


X Mali 


>/ Tama 

(isang salita lang) 


mag mahal 


magmahal 


mang huli 


manghuli 


mag utos 


mag-utos 


mang agaw 


mang-agaw 


nag lakad 


naglakad 


nang gam it 


nanggamit 


nag isip 


nag-isip 


nang iwan 


nang-iwan 


pag mamahal 


pagmamahal 


pang gupit 


panggupit 


pag ibig 


pag-ibig 


pang anim 


pang-anim 



X Mali 


V Tama 

(isang salita lang) 


X Mali 


•J Tama 

(isang salita lang) 


ika lima 


ikalima 


maka tao 


makatao 


naka sapatos 


nakasapatos 


taga bundok 


tagabundok 



ISANG SALITA lang ang PAGMAMAHAL at PAG-IBIG. 
Dahil sa salitang pagmamahal, walang pantig na naghihiwalay. 
Kahit sa katagang pag-ibig, may gitling na nagsilbing tulay. 







Mas maganda o Masmaganda? 

Simple lang pero madalas malimutan. 



Ganito tayo maglarawan at maghambing ng mga tao o bagay: 



maganda 

1C ma ganda 
1C ma-ganda 

mainit 

1C ma init 
1C ma-init 

payat 



MAS 



mas maganda — 


—► pinakamaganda 


1C masmaganda 


1C pinaka maganda 


1C mas-maganda 


X pinaka-maganda 


— 


—► pinakamainit 


K masmainit 


X pinaka mainit 


1C mas-mainit 


X pinaka-mainit 


— 


-► pinakapayat 


K maspayat 


X pinaka payat 


1C mas-payat 


X pinaka-payat 


PINAKA 


KAY 



Nakuha natin ito sa Espanol 
na nangangahulugang "higit 
o more." Isang buong salita 
ang "mas" kaya lagi itong 
nakahiwalay sa 
inilalarawang salita. 



Isa itong panlapi 
(prefix/affix) kaya laging 
idinidikit at hindi kailanman 
hinihiwalay sa salitang-ugat. 
Kahit kailan, hindi ito 
sinasamahan ng gitling ( - ). 



Ito ay ekspresyong katumbas 
ng "ang" sa: 

"Ang ganda!" = "Kay ganda!" 
Lagi rin itong nakahiwalay sa 
inilalarawang salita. 



Iba pang paraan ng paglalarawan: 



napakaganda sobrang ganda 

1C napaka ganda 1C sobrangganda 

1C napaka-ganda 1C sobrang-ganda 



masyadong maganda 

1C masyadongmaganda 
1C masyadong-maganda 




Ang mga simpleng ganito, baybayin na natin nang wasto. :) 



16 






Dati pa ang AN -ANO. 
Mas patok na ang AN -ANO. 



Hindi na inirerekomendang gawing U ang O kapag inuulit ang salita. Hindi na kasi kailangan. 



Dati 


✓ Patok 


Dati 


✓ Patok 


anu-ano 


ano-ano 


patung-patong 


patong-patong 


taun-taon 


taon-taon 


tatalun-talon 


tatalon-talon 


pitu-pito 


pito-pito 


gumulung-gulong 


gumulong-gulong 



Puwede pa rin ang "anu-ano" kapag nagsasalita, pero hindi na kailangan kapag nagsusulat. 
Pansinin na minsan, "anu-ano" ang nasasabi natin, pero minsan, "ano-ano." May dalawang 
puwedeng bigkas pero iisa lang ang baybay. Mas madali, di ba? 

Pero sandali lang, batid mo bang magkaiba ang mga ito? 




halo-halo haluhalo 

katangian pagkain 



Halo-halo na ang mga gamit sa bahay ko. Masarap kumain ng haluhalo kapag mainit. 




Magsalo-salo tayo 
sa dala kong foods. 




piging o handaon 




May simple tayong salusalo 
sa kaarawan ko. 





Lalak oLalak ?N ooN o? 

Pagpapalitang l/E at O/U 



TANDAAN 

Kung laging ang bigkas ay siya ring baybay, 
laging iba-iba ang baybay dahil iba-iba rin tayo ng bigkas. 
Kaya, mayroong estandardisadong baybay. 



Estandardisado 


Iwasan 


Estandardisado 


Iwasan 


lalaki 


lalake 


ano 


anu 


kasi 


kase 


noo 


nuo 


sabi 


sabe 


loob 


luob 


hindi 


hinde 


manood 


manuod 


pakialam 


pakealam 


sino-sino 


sinu-sino 



Bakit madalas magkapalitan ang l/E at O/U? 

Sa sinaunang paraan ng pagsulat na Baybayin, isa lamang ang titik para sa l/E at isa rin 

para sa O/U. 

Pagbigkas vs Pagsusulat 

Sa pagbigkas, hindi maiiwasang magbago ang tunog dahil minsan mas mahinahon o 
mas mabilis ang pagsasalita. 

Sa pagsusulat, maaaring magbago ang kahulugan sa paiba-ibang baybay, at wala ang 
may-akda para ipaliwanag ang sarili. Mesa o misa? Balot o balut? 

Isipin lang, binabasa ang either na ider o ayder pero iisa lang ang baybay, either. 
Gayundin ang lalaki na maaaring mabigkas na lalaki o lalake. 

Mas maganda sa paningin ang nakasulat na Filipino kung estandardisado ito. 

Sa mas sistematikong pagsusulat, antas ng wikang Filipino ay aangat. 









P WEDEvsPWEDE 
T YAGA vs TYAGA 



ISANG NAPAKASIMPLENG TUNTUNIN 

Kapag nasa harapang bahagi ng salita ang W at Y, 
AWTOMATIKO itong sinisingitan ng U at I. 



DI-PORMAL -► ANG GALING NAMAN! 


DI-PORMAL -► ANG GALING NAMAN! 


pwede -► puwede 


tyaga -► tiyaga 


kwento -*■ kuwento 


tyanak -► tiyanak 


sweldo -► suweldo 


syempre -► siyempre 


kwarto -*• kuwarto 


syensiya -► siyensiya 


pwesto -*■ puwesto 


byuda -► biyuda 



PRAKTIKAL AT INTELEKTUWAL NA KADAHILANAN 

Pansinin na nag-uulit tayo ng unang pantig sa mga salita sa iba't ibang sitwasyon. Mas 
masinop at sistematiko ang pag-uulit ng pantig kung may U at I bago ang W at Y. 



DI-PORMAL... MEDYO MAKALAT... 


ANG GALING NAMAN! ANG SINOP! 


Magkwekwento ako sa inyo. 


Magkukuwento ako sa inyo. 


Pupwede bang ganituhin ko na lang? 


Pupuwede bang ganituhin ko na lang? 


Pagtyatyagaan ko na lang iyan. 


Pagtitiyagan ko na lang iyan. 


Sasyam na nga lang kayo rito eh. 


Sisiyam na nga lang kayo rito eh. 


Itutuloy ko na ang pagbyobyolin. 


Itutuloy ko na ang pagbibiyolin. 



TANDAAN, IBA ANG TUNTUNIN SA PAGSUSULAT KUMPARA SA PAGSASALITA 

Mas mahigpit at sistematiko ang pasulat na komunikasyon kumpara sa pabigkas. 
Mas pinahihintulutan ang pagbali ng mga salita sa anyong pabigkas. 
Pansining hindi laging wasto na "kung ano ang bigkas, siya rin ang baybay.” 
Iba-iba tayo ng dinig at bigkas, tao kada tao, sitwasyon kada sitwasyon. 

Kung kaya, ang mga tuntunin sa wika ay nariyan para tayo ay 
MAGKADISIPLINA at MAGKAISA. 






PROBINS YA vs PROBINSYA 
BISK WITvsBISKWIT 



Ayon sa "Manwal sa Masinop na Pagsulat" ng Komisyon sa Wikang Filipino (KWF): 

Kapag nasa simulang pantig ng salita, 

AWTOMATIKONG isinisingit ang I bago ng Y, at U bago ng W: 
tyaga -► tiyaga; pwede -► puwede 



Kapag nasa gitna o dulong pantig ng salita, 

ang DY, NY, PY, RY, SY, TY, DW, GW, KW, RW, TW, at iba pa: 



May 1 bago Y 


May U bago W 


Kung may KATINIG o consonant 


Kung may KATINIG o consonant 


bago ang SY, PY, TY, atbp., 


bago ang KW, GW, DW, atbp., 


may 1 na isinisingit sa gitna. 


may U na isinisingit sa gitna. 


probinsya -► probinsiya 


biskwit -► biskuwit 


impyerno -► impiyerno 


lenggwahe -*■ lengguwahe 


ostya -► ostiya 


engkwentro -*• engkuwentro 



Walang 1 bago Y 


Walang U bago W 


Kung may PATINIG o vowel 


Kung may PATINIG o vowel 


bago ang SY, PY, TY, atbp., 


bago ang KW, GW, DW, atbp., 


walang isinisingit na 1 sa gitna. 


walang isinisingit na U sa gitna. 


kompanya -► kompanya 


manwal -*■ manwal 


akasya -► akasya 


indibidwal -► indibidwal 


benepisyo -► benepisyo 


agwador -► agwador 



Gumagana ang mga tuntuning ito sa karamihan ng mga inangking salita mula sa Espanol, 
gayundin sa mga katutubong salita sa bansa. 



Tandaan 

LALO NA SA PAGSUSULAT, 
MAY SISTEMA ANG BAWAT WIKA. 






Maari t Maaari 




•ari = pagmamay-ari, ari-arian 
maari = maraming 

pagmamay-ari 




/ • ari = bahagi ng katawan na ginagamit 
sa reproduksiyon 

maari = maraming pribadong bahagi 
ng katawan 



Ang suwerte ni Ben, maari na siya ngayon. 




Ang suwerte ni Ben, maari na siya ngayon. 



■y MAARI = di-sadyang naari o naangkin 
ang isang bagay [ma + ari] 

Huwag mo akong tingnan nang ganyan 
at baka maari mo ang puso ko. 




Pareho lang naman ang MAAARI at IAARI? 
Hindi MAAARI. 



21 






Nakatatawa o Nakakatawa? 

Pormal at di-pormal na Filipino 



Parehong katanggap-tanggap ang "nakatatawa" at "nakakatawa." 

Tandaan lamang na mayroon tayong pormal at di-pormal na pananalita. 

Hindi naman sa "mali" ang di-pormal, ngunit para lang ito sa mga partikular na sitwasyon. 



PORMAL 

Maaaring gamitin sa lahat ng pagkakataon, 
pero madalas sa mga pormal na sulatin, 
dokumento, talumpati, o pag-uusap. 
Tunog-seryoso ito kumpara sa di-pormal. 

NAKA + unang pantig + salitang-ugat 
NAKATATAWA [naka + ta + tawa] 
nakahihiya, nakalalakad 

PINA + unang pantig + salitang-ugat 

PINAGAGANDA [pina + ga + ganda] 
pinalalaki, pinagagawa 




DI-PORMAL 

Kasalukuyang ginagamit ng karamihan sa karaniwan at 
pang-araw-araw na komunikasyon. Ito ang ginagamit 
kapag gustong gawing mas "magaan" ang tono ng 
pagsasalita o pagsusulat. 

NAKAKA + salitang-ugat 

NAKAKATAWA [nakaka + tawa] 
nakakahiya, nakakalakad 

PINAPA + salitang-ugat 

PINAPAGANDA [pinapa + ganda] 
pinapalaki, pinapagawa 




22 






Kababa ban o Kababa ban? 
Kata ban o Kata ban? 



PALITANG E/I AT O/U 

Bakit madalas magkapalitan ang E/I at O/U? 

Sa sinaunang pagsulat na Baybayin, isa lamang ang titik para sa E/I at isa ring titik 
para sa O/U. Makikita ang palitang ito sa maraming salita sa Filipino. 

Kung nagtatapos sa E/O ang salita, nagiging l/U ito 
kapag dinagdagan ng hulapi o suffix. 



babae 


kababaehan 




kababaihan 


tae 


nataehan 


-► 


nataihan 


tao 


kataohan 


-► 


katauhan 


upo 


paupoin 


- 


paupuin 



Hindi na kailangang gawing l/U kung inulit ang salita. 



mas bongga 


di na kailangan 


babaeng-babae 


babaing-babae 


kalyeng-kalye 


kalying-kalye 


ano-ano 


anu-ano 


lalong-lalo 


lalung-lalo 


Hindi na kailangang gawing l/U kung dinagdagan ng -ng. 


mas bongga 


di na kailangan 


babaeng maganda 


babaing maganda 


taong mabait 


taung mabait 



Tandaang may 5 patinig ang wikang Filipino (a, e, i, o, u) 
kaya kailangang pahalagahan ang mga ito. 

Sa mas sistematikong pagsusulat, antas ng wikang Filipino ay aangat. 






Ma ami o Ma ami? Ma umi o Ma umi? 

Kung kailan nagiging R ang D 



TAN DA AN 

Ang nasa ibaba ay paraan ng pagpapadulas ng bigkas, 
ngunit Hindi ito nangyayari sa lahat ng pagkakataon. 

Pansinin na sa maraming mga saiita, nagiging R ang D kapag nagtatapos sa A ang pantig o 
salita bago nito. 



nagtatapos sa A 


nag-uumpisa sa D 


kinalabasan 


D — ► R 


ma + 


dunong 


madunong 


marunong 


ma + 


dalita 


madalita 


maralita 


ka + 


dapat 


kadapat-dapat 


karapat-dapat 


paki + 


damdam 


pakidamdam 


pakiramdam 


naki + 


damay 


nakidamay 


nakiramay 


ka + an 


dangal 


kadangalan 


karangalan 


pa + 


dusa 


padusa 


parusa 


nagdi + 


diwang 


nagdidiwang 


nagdiriwang 


Ngunit may mga salitang HINDI nagiging R ang D kahit may A bago nito. 


nagtatapos sa A 


nag-uumpisa sa D 


kinalabasan 


di-ginagamit 


ma + 


daldal 


madaldal 


maraldal 


ma + 


dilim 


madilim 


marilim 


ka + an 


daya 


kadayaan 


karayaan 


paki + 


dali 


pakidali 


pakirali 


May mga pagkakataong ginagamit PAREHO ang R at D. 


nagtatapos sa A 


nag-uumpisa sa D 


puwede 


puwede 


ma + 


dami 


madami 


marami 


ma + 


dumi 


madumi 


marumi 


ma + in 


damdam 


madamdamin 


maramdamin 






Bayan magiliw -► Baya magiliw 

Kung kailan nagiging -NG ang NA 



Nagiging -NG ang NA kapag ang salita bago nito ay nagtatapos sa 
A, E, 1, 0, U, at N. Pinapadulas nito ang bigkas ng pangungusap. 



May bata na naglalaro sa labas. 
May batang naglalaro sa labas 


Natakot ako sa pito na aso na tumatakbo. 
Natakot ako sa pitong asong tumatakbo. 


Panata na makabayan 
Panatang makabayan 


Bayan na magiliw, perlas ng silanganan. 
Bayang magiliw, perlas ng silanganan. 

1 



Pero Hindi ito batas na kailangang laging sundin. 



orihinal 


May pitong aso na tumatakbo na wala na gusto na patunguhan. 


puwede 


May pitong asong tumatakbong walang gustong patunguhan. 


mas bongga 


May pitong asong tumatakbo na walang gustong patunguhan. 









Pa flima o Pa lima? 
Pa bata o Pa bata? 



Kung paulit-ulit mong bigkasin ang "panglima," nagiging "panlima" ang 
tunog nito. Mas masarap kasing sambitin ang "panlima" kaysa "panglima”. 

Pansining likas na nagbabago ang tunog ng ilang mga salita. 

Tinatawag itong morpo-ponema. 



Ano ang mas masarap sambitin? 



nangdiri o nandiri? 


pangpito o pampito? 




manglibre o manlibre? 


pangbata o pambata? 




labingsiyam o labinsiyam? 


pangregalo o panregalo? 






Ang batas: 



Panlapi (prefix) na 
nagtatapos sa "ng" 


+ 


Unang titik ng 
salitang-ugat (root word) 


Epekto 


Halimbawa 


nang 




d 




nanlamang 


mang 




i 




mandukot 


pang 




r 


ng 


panlabindalawa 


labing 


+ 


s 




labintatlo 


nakapang 




t 




panregalo 


atbp. 




(da-la-ra-sa-ta) 




nakapansimba 


nang 








nambintang 


mang 




b 




mambunggo 


pang 




P 




pampito 


labing 








labimpito 


nakapang 




(ba-pa) 




pambayad 


atbp. 








nakapamburol 



Tandaan 

Ang NG -► N kung nag-uumpisa sa D,L,R,S,T ang sunod na salita. 
Ang NG -► M kung nag-uumpisa sa B,P ang sunod na salita. 



Masarap sa dila ang ating wika! 






Magtanghalian o Mananghalian? 

Mga kaso ng morpo-ponema 



Ang morpo-ponema ay ang likas na pagbabago ng tunog ng 
mga salita. Makikita sa ibaba na nadadamay ang 
salitang-ugat sa pagbabago ng tunog. 



salitang-ugat 


morpo-ponema 


salitang-ugat 


morpo-ponema 


tanghalian 


mangtanghalian 

mantanghalian 

mananghalian 


takot 


pangtakot 

pantakot 

panakot 


sumpa 


pangsusumpa 

pansusumpa 

panunumpa 


sampalataya | 


mangsampalataya 

mansampalataya 

manampalataya 


tinda 


pangtinda 

pantinda 

paninda 


tira | 


nangtitirahan 

nantitirahan 

naninirahan 


siko 


nangsiko 

nansiko 

naniko 


sigurado 


mangsigurado 

mansigurado 

manigurado 


pasko 


nangpapasko 

nampapasko 

namamasko 


pasahe 


pangpasahe 

pampasahe 

pamasahe 


bahala 

1 


pangbahalaan 

pambahalaan 

pamahalaan 


bundok 


nangbundok 

nambundok 

namundok 



Kaya mo bang mahinuha ang mga tuntunin para dito? 






AKOY ISANG PINOY SA PUSOT DIWA (TAMA BA?) 

Wastong gamit ng kudlit (') 



Gumagamit ng kudlit (') kapag may inaalis na titik (o mga titik) para 
paikliin ang isang salita. 



Nagsisilbi itong pananda na may 
mga titik na tinanggal. Mistulan itong 
puntod para ipahiwatig na may 
namatay. 




X Mali 


•J Tama 


Buong Pangungusap 


Akoy isang Pinoy. 


Ako’y isang Pinoy. 


Ako ay isang Pinoy. 


Sa pusot diwa 


Sa puso't diwa 


Sa puso at diwa 


Siyay naging mabuting bata. 


Siya’y naging mabuting bata. 


Siya ay naging mabuting bata. 


Ang lolo ko namay buhay pa. 


Ang lolo ko nama’y buhay pa. 


Ang lolo ko naman ay buhay pa. 


Sino bayan? 


Sino ba 'yan? 


Sino ba iyan? 


Anong nangyari? 


Ano'ng nangyari? 


Ano ang nangyari? 


dalawamput isa 


dalawampu't isa 


dalawampu at isa 


ibat-iba 


iba't iba 


iba at iba 


Paano yon? 


Paano 'yon? 


Paano iyon? 


Pag ako ay nagmahal... 


'Pag ako ay nagmahal... 


Kapag ako ay nagmahal... 


Samin ka matulog. 


Sa 'min ka matulog. 


Sa amin ka matulog. 


Ayos na to. 


Ayos na 'to. 


Ayos na ito. 


Baiiw ako sayo. 


Baiiw ako sa 'yo. 


Baiiw ako sa iyo. 



' Ikaw at ang Kawili-wiling Wika (2002) 






Marunong ka bang magbilang sa Filipino? 

Mga tuntunin para sa bilang 



May tuntuning sinusunod ang pagbibilang sa Filipino 
(bagaman may Hang eksepsiyon). 

Magagamit ang mga tuntunin na ito para sa iba pang mga salita. 

WASTONG BAYBAY NG BILANG 1-10 



isa (1) 


dalawa (2) 


tatlo (3) 


apat (4) 


lima (5) 


anim (6) 


pito (7) 


walo (8) 


siyam (9) 


sampu (10) 



Ang sampu ay mu/a sa "isa na pu." (pu = 10) 

Nagkaroon ng pagbabagong morpo-ponemiko o pagbabago ng tunog ng salita: 

isa na pu -*■ isang pu -*■ isampu -*■ sampu 



MGA TUNTUNIN 

7. Kung kasunod ng titikA, E, I, 0, U, N, ang NA -*■ -NG. 

isa na -*■ isang 

tao na mabait -*■ taong mabait 
balon na malalim-*-balong malalim 

2. Ang NG -*• M, kapag sinundan ng titik B, P. 

isangpu -*■ isampu 

wikang pangbansa -twikang pambansa 
pangpaganda -*-pampaganda 

3. Likas na nawala ang i sa isampu para mas madulas ang bigkas. 

isampu -*■ sampu 



Kung mahusay kang magbilang sa Filipino, 
mataas ang nibel ng pagpi-Filipino mo. 





Marunong ka ba magbilang sa Filipino? 

Mga tuntunin para sa bilang 



TANDAAN: PU = 10 



sampu (10) 
isa na pu 
isangpu 
isampu 
sampu 


dalawampu (20) 
dalawa na pu 
dalawangpu 
dalawampu 


limampu (50) 
lima na pu 
limangpu 
limampu 


TUNTUNIN: 

NA -NG 

Kapag nagtatapos sa AEIOU & N 
ang dinugtungang salita. 
isa na tao -*isang tao 
ibon na puti -*ibong puti 










-NG -*M 

Kapag B, P ang kasunod na titik. 
labingpito - ►labimpito 
pangbata-* pambata 
mangbabasa -►mambabasa 




tatlumpu (30) 
tatlo na pu 
tatlongpu 
tatlompu 
tatlumpu 


pitumpu (70) 
pito na pu 
pitongpu 
pitompu 
pitumpu 


walumpu (80) 
walo na pu 
walongpu 
walompu 
walumpu 


TUNTUNIN: 

0-*U 

Kapag napagitnaan ang O ng 
dalawang patinig (AEIOU) 
tatlompu-*- tatlumpu 
taonan-*taunan 
subokan-*subukan 
limotin — ►limutin 




apatnapu (40) 
dikit-dikit 


animnapu (60) 
dikit-dikit 


siyamnapu (90) 
dikit-dikit 


Ginawa nang isang salita. 





x apat na pu x anim na pu x siyam na pu 



Tinatawag ang mga ito na pagbabagong morpo-ponemiko, 
o likas na pagbabago ng tunog ng mga salita. 






Marunong ka ba magbilang sa Filipino? 

Mga tuntunin para sa bilang 



TANDAAN: LABING + BILANG = 11-19 



labing-isa (11) 
x labingisa 
x labing isa 


labing-apat (14) 
x labingapat 
x labing apat 


labing-anim (16) 
x labinganim 
x labing anim 


TUNTUNIN: 

Lagyan ng GITLING (-) 

Para ihiwalay ang tunog ng isa, apat, 
anim mula sa labing, at para sa 
wastong bigkas. 

pag-ibig (x pagibig ) 
nag-isip (x nagisip ) 
mang-agaw (x mangagaw ) 


labindalawa (12) 
labingdalawa 
labindalawa 

labingsiyam (19) 
labingsiyam 
labinsiyam 


labintatlo (13) 
labingtatlo 
labintatlo 


labinlima (15) 
labinglima 
labinlima 


-NG -►N 

Kapag DLRST ang kasunod na titik. 
panglaro-^panlaro 
nangdaya -►nandaya 
pangtatlo-^pantatlo 






labimpito (17) 
labingpito 
labimpito 


-NG -►M 

Kapag B,P ang kasunod na titik. 
pangpito -*-pampito 
pangbata -►pambata 
mangbabasa-HTiambabasa 






labingwalo (18) 


Walang babaguhin. 



Tinatawag ang mga ito na pagbabagong morpo-ponemiko, 
o likas na pagbabago ng tunog ng mga salita. 





Marunong ka ba magbilang sa Filipino? 

Mga tuntunin para sa bilang 



TANDAAN: 

20 + 1 

dalawampu AT isa 
dalawapu't isa 



20, 30, 40... 90 


+ 


1-9 


= 


dalawampu 


at 


isa 


dalawampu't isa 


tatlumpu 


at 


dalawa 


tatlumpu't dalawa 


apatnapu 


at 


tatlo 


apatnapu't tatlo 


limampu 


at 


apat 


limampu't apat 


animnapu 


at 


lima 


animnapu't lima 


pitumpu 


at 


anim 


pitumpu't anim 


walumpu 


at 


pito 


walumpu't pito 


siyamnapu 


at 


walo 


siyamnapu't walo 


siyamnapu 


at 


siyam 


siyamnapu't siyam 






Dalawang salita ang mga ito kaya Hindi dapat pagdikitin, 

kaiba sa kadalasang makikita sa Facebook, Twitter, at mga sulatin. 



Kung gan ito ka magsulat, ikaw ay: 



Kagalang-galang 


Kahindik-hindik 


pa rin 


parin 


na rin 


narin 


na lang 


nalang 


na naman 


nanaman 


'di ba/di ba 


diba 



PA LANG vs PALANG 

Magkaiba ang kahulugan nitong dalawa, 
bagaman puwang o espasyo lang ang pinagkaiba. 




Salita 


Gamit sa pangungusap 


pa lang 

(only) 


Ikaw pa lang ang nakapagparamdam sa 'kin nang ganito. 
Papunta ka pa lang, pabalik na ako. 


palang 

pala + na = palang 
(may gulat) 


May nanalo na palang kalahok sa The Voice Kids. 

May nanalo na pala na kalahok sa The Voice Kids. 
Ang sarap palang ibigin ni Allegra. 

Ang sarap pala na ibigin ni Allegra. 


Sa tamang gamit ng "pa rin" at "na rin," 
Ginagalang natin ang wikang atin. 




33 





Sabi o Sabi ? Lutu o Lutu ? 

Paano mo malalaman kung -HAN o -AN, -HIN o -IN? 



Pansinin ang padron o pattern kung kailan natin karaniwang ginagamitan ng 
-HAN o -AN ang isang salita. 

+HAN/HIN: impit: 

• kung nagtatapos ang salita sa patinig • kung parang biglang huminto ang tunog ng 

(a, e, i, o, u). a, e, i, o, u sa salita. 

• kung walang impit ang salita. • may impit ang GA sa daga, SA sa pusa, TA sa 

salita, O sa buo, Tl sa kiliti. 



may impit 


+ AN/IN 


walang impit 


+ HAN /HIN 


Bisaya 


Bisayain 


Chavacano 


Chavacanuhin 




x Bisayahin 




x Chavacanuin 


ngiti 


ngitian 


sabi 


sabihin 




ngitihan 




sabiin 


luto 


lutuin 


pusta 


pustahan 




lutuhin 




pustaan 


salita 


pinagsalitaan 


takbo 


takbuhan 




pinagsalitahan 




takbuan 


halo 


haluin 


asa 


paasahin 




haluhin 




paasain 


tangka 


pinagtangkaan 


ganda 


kagandahan 




pinagtangkahan 




kagandaan 


kiliti 


kilitiin 


multo 


multuhin 




kilitihin 




multuin 


payapa 


kapayapaan 


lalaki 


kalalakihan 




kapayapahan 




kalalakian 



Kung kaya, mahalaga ang wastong bigkas ng mga salita, 






Ano-ano ba talaga ang mga titik ng 
Alpabetong Filipino? 



Lumang Alpabetong Pilipino: ABAKADA 



Aa/a/ 


Bb /ba/ 


Kk/ka/ 


Dd/da/ 


E e/e/ 


Gg /ga/ 


Hh/ha/ 


li/i/ 


LI /la/ 


Mm /ma/ 


Nn /na/ 


NGng /nga/ 


Oo/o/ 


Pp /pa/ 


Rr/ra/ 


Ss /sa/ 


Tt/ta/ 


Uu/u/ 


Ww /wa/ 


Yy/ya/ 



Ito ang 20 titik na ginamit sa Alpabetong Pilipino. Batay lamang sa wikang Tagalog ang mga titik 
na bumubuo sa alpabetong ito. Kung kaya, walang titik f, j, v, z, atbp. 



Bagong Alpabetong Filipino: ABCD 



Aa /ey/ 


Bb/bi/ 


Cc /si/ 


Dd/di/ 


Ee/i/ 


Ff/ef/ 


Gg/dyi/ ( 


Hh /eyts/ 


li /ay/ 


Jj /dyey/ 


Kk/key/ 


LI /el/ 


Mm /em/ 


Nn/en/ 


Nn /enye/ 


Ngng/endyi/ 


Oo/o/ 


pp /pi/ 


Qq /kyu/ 


Rr/ar/ 


Ss /es/ 


Tt/ti/ 


Uu/yu/ 


Vv/vi/ 


Ww/dobolyu/ 


Xx/eks/ 


Yy/way/ 


Zz/zi/ 



Ito ang 28 titik ng bagong Alpabetong Filipino. May dagdag na 8 bagong titik sa 
sumusunod na kadahilanan: 

+ F, J, V, Z: dahil umiiral ang mga ito sa iba pang wikang katutubo sa bansa 
tulad ng Ifugao, Badjao, Ivatan, Zambal, Bagobo, Meranao, at iba pa. 

+ C, N, Q, X: upang mapadali ang pag-aampon at panghihiram ng mga 
banyagang salita, lalo na ang mga terminong ginagamit sa agham. 



Sa Alpabetong Filipino, naaampon ang banyaga! 
nayayakap ang katutubong wika. 





Filipino (x Pilipino) ang ngalan 
ng ating Wikang Pambansa! 



Ayon sa Artikulo XIV, Seksiyon 6 ng 1987 Konstitusyon: 

"The national language of the Philippines is Filipino. As it evolves, it shall be further developed 
and enriched on the basis of existing Philippine and other languages. " 

Ang wikang pambansa ng Pilipinas ay Filipino. Samantalang nalilinang, ito ay dapat 
payabungin at pagyamanin pa salig sa umiiral na mga wika ng Pilipinas at sa iba 

pang mga wika. 

“Subject to provisions of law and as the Congress may deem appropriate, the Government shall 
take steps to initiate and sustain the use of Filipino as a medium of official communication and 
as language of instruction in the educational system." 

Alinsunod sa mga tadhana ng batas at sang-ayon sa nararapat na maaaring ipasya ng 
Kongreso, dapat magsagawa ng mga hakbangin ang Pamahalaan upang ibunsod at 
puspusang itaguyod ang paggamit ng Filipino bilang midyum ng opisyai na 
komunikasyon at bilang wika ng pagtuturo sa sistemang pang-edukasyon. 



Ngalan ng Wikang 
Pambansa 


Pilipino 


Filipino 


Taon 


1959 


1987 


Wikang Batayan 


Tagalog 


Tagalog 


Alpabeto 


ABKDEGHILMNNG 

OPRSTUWY 


ABCDEFGHIJKLMNNNG 
OPQRSTU VWXYZ 


Katangian 


Alpabetong Tagalog lang ang 
saklaw. 


Matatagpuan ang F, J, V, Z sa iba 
pang wikang katutubo sa bansa 
(Ifugao, Badjao, Ivatan, atbp.) 



Ang F sa Filipino ay simbolo ng mithiin ng Wikang Pambansa na maging ingklusibo 
sa mga katutubong wika sa bansa. 

Haraya nitong maging isang Wikang Pambansa na nakabatay sa isang wikang 
katutubo at patuloy na pinayayaman ng iba pang mga wikang katutubo ng bansa. 



36 







Mga Trivia at Karagdagang Kaalaman 



WIKA ang 

Bisaya llokano Kapampangan 
Tausug Bikol Hiligaynon 
Akeanon Chabacano Sinama 
Bajaw Yakan Ivatan atbp. 

Hindi DIYALEKTO. 



wika 

magkaiba ang wika 'pag di 
magkakaintindihan ang 
mga tagapagsalita nito 
(di basta magkakaunawaan 
ang Tagalog at Bikol)* 



diyalekto 

magkakaintindihan ang 
mga tagapagsalita ng 
magkaibang diyalekto 
(may diyalektong Tayabasin at 
Bulakenyo ang Tagalog)* 



*mula sa "Madalas Itanong Hinggil sa Pambansang Wika " ng KWF. 




Mga Trivia at Karagdagang Kaalaman 



38 




Ano ang pink sa Filipino? 

Rosas daw, pero may pula at puting rosas. 



kalimbahin 

uri ng bayabas na pink ang laman 

limbaon 

salitang Waray para sa pink 

Bakit Hindi natin gamitin? 
Kailangan long namang sanayin. 



Mga Trivia at Karagdagang Kaalaman 



39 




Mula an g salitang Filipino na 

KATARUNGAN 

- TARONG 

ng Hiligaynon at Cebuano. 

tarong* 

wastong pag-iral ng batas 
pagbibigay ng nararapat na pasya 

Lilinangin ang Filipino gamit ang 
ibang wikang katutubo sa bansa. 




*Mula so UP Diksiyonaryong Filipino. 



Mga Trivia at Karagdagang Kaalaman 



40 





Paano pa sasabihin sa Filipino ang 

MISS NA KITA? 

"Nangungulila ako sa 'yc/' pero masyadong 
mabigat ang tunog. 



Bakit di subukan ang 

NAPUPU-NGAW 
AKO SA 'YO. 

pu-ngaw (Bikol) 

bigkas: 
pu ng sampu 
ngaw ng langaw 




41 




HINDI TOTOO 

ang tawag na AH^ta. 

Imbento ito ng isang gurong inakalang mula ito sa Arabe. 
Hango ito sa unang mga titik ng Arabe: alif + ba + ta = olibata 



Ang totoong tawag ay 

Baybayin. 

Isa sa sinauna't katutubong paraan ng pagsusulat sa bansa. 
Mula ito sa baybay na ang ibig sabihin ay ispeling. 



IS* 









42 




Ang etimolohiya ng 

HIMALA 

HING + BALA 

pag-aalis ng isinasaad maaaring mangyaring 

ng salitang-ugat sakuna o masama 



Kung kaya, 

hinguko (hing+kuko) 

pagputol ng humahabang kuko. 
hingalo (hing+kalo) 

kondisyong malapit nang mamatay. 
hingalay (hing+kalay) 

sandaling pahinga sa pisikal na gawain. 




43 




Galing ang salitang 

PANANAUG 

sa PANG+SA+ SAUG 

= gawing pundasyon 
ng anuman* 

Saligang Batas ang tawag sa Konstitusyon. 
Nakasalig sa pagmamahalan ang pamiiya. 

Pananalig sa Diyos: 

Gawing pundasyon ng buhay mo ang Diyos. 



*Mu\a so UP Diksiyonaryong Filipino. 




Mga Trivia at Karagdagang Kaalaman 



44 




BARO vs BARONG 



tawag sa kahit anong 
damit pang-itaas 




tawag sa pinaikling 
barong-Tagalog 




Mga Trivia at Karagdagang Kaalaman 



45 





BANYUHAY 

bagong anyo ng buhay 



pinagsanib na bagong anyo ng buhay 

metamorposis* 




*Mula so UP Diksiyonoryong Filipino. 



Mga Trivia at Karagdagang Kaalaman 



46 





Ano ang SOULMATE sa Filipino? 

KABIYAK* 




biyak 1 + biyak 2 
Kinukumpleto nila ang isa r t isa. 



*lbang salita rin ito para sa "asawa." 
Pansinin, ang kasal ay “pag-iisang dibdib." 




47 




May pinagkaiba ang dalawa 



I LOVE YOU. 



MAHAL KITA. 



Ang I ay nakahiwalay 
pa rin sa YOU. 




YOU 



Sa KITA, nagsanib na 
angIKAWat AKO. 




Ang bawat wika, 
may natatanging pilosopiya. 




48 




Ano'ng ibig sabihin ng 

HIRAYA 

MANAWARI? 

hi ray a manawari 

haraya ma + nawari 

*imahinasyon *sana naman 



Kaya, maaaring mangahulugan ang HIRAYA MANAWARI ng 
", sana magkatotoo ang imahinasyon" 
tulad ng tema ng palabas. 



*Mula sa UP Diksiyonoryong Filipino. 




Mga Trivia at Karagdagang Kaalaman 



49 




Kahit isa lang ang kausap 

KUMAIN NA PO 

KAYO? 

Ang galang na ibinibigay sa isang nakatatanda 
ay hindi pang-isang tao kundi pangmarami. 

Paggalang x99: may po na, may kayo pa. 

Likas ang pagiging magalang sa wikang Filipino. 



Mga Trivia at Karagdagang Kaalaman 



50 




Bukod sa tiyanak, manananggal, aswang, mayroon tayong 

TAMBALOSLOS. 



Halimaw ito na may malaking 
bibig at ari; kilala ito sa Bicol, 
Kabisayaan, at Mindanao. 

Ayon sa sabi-sabi, inih'ligaw nito 
ang mga babae sa liblib na lugar. 
Para makatakas, kailangang 
hubarin, baligtarin, at isuot muli 
ng biktima ang damit niya upang 
makita ng Tambaloslos ang 
kanyang dibdib. Lalong lalaki ang 
ari nito hanggang sa matakpan 
ang kanyang paningin at wala nang 
makita ang Tambaloslos, kaya 
makakatakbo na ang biktima. 

Hango ang ngalan sa luslos, o 
pagkalawlaw ng ari ng lalaki. 




Mga Trivia at Karagdagang Kaalaman 



51 





Bukod sa tiyanak, manananggal, aswang, mayroon tayong 



BATIBAT. 

Isa itong malaki, mataba, at matandang 
babae na dumadagan sa dibdib ng kanyang 
biktima habang natutulog, at 
nagdadala ng bangungot sa mga tao. 

Kilala ang halimaw na ito sa llocos. 

Naninirahan ang mga Batibat sa puno. Kapag 
pinutol ang punong tirahan nila at ginamit na 
haligi ng bahay, bibiktimahin nila ang sinumang 
matulog malapit dito. Kailangang kagatin ng 
biktima ang kanyang hinlalaki o pagalawin ang 
kanyang mga daliri sa paa upang magising mula 
sa bangungot. 

Nangangahulugan ang batibat ng bangungot. 



Mga Trivia at Karagdagang Kaalaman 




52 






Bukod sa tiyanak, manananggal, aswang, mayroon tayong 



BERBEROKA. 



Halimaw-tubig ito na kilala sa Abra, Apayao, at llocos Norte. 

Naninirahan ang mga tusong Berberoka sa lawa at ilog kung 
saan binibiktima nila ang mga mangingisda. Hinihigop nila ang 
tubig hanggang sa madali nang makita ang mga isda. Paglapit 
dito ng mga mangingisda, gagamitin ng mga Berberoka ang 
hinigop na tubig upang pataubin ang bangka at lunurin ang mga 
biktima nito. 





53 





Ano'ng eksaktong kahulugan ng 

MAYKAPAL? 

MANULIKHA 

kapal = likha 
maykapal = manlilikha* 

Kung kaya, 

Diyos = Maykapal = Dakilang Manlilikha 



*Mu\a so UP Diksiyonaryong Filipino. 




Mga Trivia at Karagdagang Kaalaman 



54 




Ano'ng ibig sabihin ng 

ESKOSESA? 




Mula sa kantang KUMUKUTI-KUTITAP : 



"Dagdagan mo pa ng kendi, ribon, eskosesa't guhitan. 
Habang lalong dumadami, ang regalo mo'y dagdagan." 




Mga Trivia at Karagdagang Kaalaman 



55 




Sa bawat Noche Buena, laging may 

TASTY 

sa ating mga hapag. 

Sa ilang lugar sa bansa, tasty ang tawag sa kahit 
anong hiniwa-hiwang tinapay o sliced bread. 

Galing ito sa Tasty na tatak ng pinakasikat na 
hiniwa-hiwang tinapay dati. 

Para itong Colgate na tawag sa lahat ng toothpaste, 
at xerox para sa pagpapa-photocopy. 

Inaangkin natin ang mga banyagang salita! 



Mga Trivia at Karagdagang Kaalaman 



56 




Ano'ng ibig sabihin ng 

BUMBONG 

sa 

PUTO-BUMBONG? 




bumbong: 

Buong biyas ng kawayan 
na ginagawang sisidlan. 

Silindrikong sisidlan, 
karaniwang gawa sa kawayan.* 



*Mula sa UP Diksiyonaryong Filipino. 



Mga Trivia at Karagdagang Kaalaman 



57 





Ano'ng ibig sabihin ng 



MANIGO 

sa 



MANIGONG BAGONG TAON? 



Mula ito sa salitang NIGO na ibig sabihin ay 

tamaan ang inaasinta.* 

Kung kaya, ang MANIGO ay nangangahulugang 

magkaroon ng kakayahang tamaan ang 
inaasinta , makamtan ang hinahangad. 



*Mula sa Vocabulario de la Lengua Tagala (KWF, 2014). 




Mga Trivia at Karagdagang Kaalaman 



58 




KUMUSTA 

HINDI 

KAMUSTA 

Inangkin natin ang salitang ito mula sa 
Espanyol na como esta na naging Filipinong kumusta. 

Ang comadre ay naging kumadre, 
hindi naman kamadre. 

Pormal: kumusta ; Di-pormal: kamusta 

Huwag kalilimutan, 
ang bawat wika ay may kasaysayan. 



Mga Trivia at Karagdagang Kaalaman 



59 




May nagbabago sa kahulugan ng ilang salita kapag hinihiram. 



Kastila Filipino 

seguro / siguro 

tiyak di-tiyak 



Pero pansinin: 

Kastila: tiyak 

Walang "segurado" sa Kastila. 

Estoy cierto. = Ako ay tiyak. 



seguro = insurance 

Compre oferta de seguro. 

= Bumili ako ng insurance. 



Filipino: tiyak din 

Sa Filipino, meron tayo. 

Segurado/sigurado ako. 
Nakaseseguro/nakasisiguro ako. 

seguro = insurance din 

Bumili ako ng seguro. 



Kapag tayo'y may hiniram, 
ginagamit sa Pinoy na paraan. 




60 




PAG-AANGKIN NG HIRAM NA SALITA 



Kastila 

hacendado/hacendero 

may-ari ng hacienda 

*mula sa Real Academia Espahola 

/ \ 



Filipino 

asyendero 

may-ari ng asyenda 

*mula sa UP Diksiyonaryong Filipino 



Ingles 

hacendero 

may-ari ng hacienda 

*mula sa executive issuances ng 1937 



Finilipino ang baybay ng hacienda, 
at ginawang asyenda, 
na naging asyendero. 



Pinanatili ang orihinal na baybay 
at pinili ang mas pamilyar na hacendero. 
Pansining hindi haciendero ang baybay. 




61 




> X 



I BAT IBA 

I BAT-1 BA 

May gitling (-) kapag umuulit ang salita: 
iba-iba, isa-isa, sari-sari 

Ang IBA r T IBA ay pinaikling IBA AT IBA. 

Hindi ito umuulit na salita dahil sa AT. 
Kung kaya, wala na itong gitling. 

Dagdag pa, ISAT ISA at hindi ISAT-ISA. 



Mga Trivia at Karagdagang Kaalaman 



62 




y MARAMING-MARAMI 

X MARAMING MARAMI 



May gitling (-) ang mga umuulit na salita: 

gandang-ganda sa sarili 
puting-puti ang damit 
gustong-gustong gumagala 





Gamitin natin ang tama: 

SALAMAT 

NANG 

MARAMI. 

x Salamat NG marami. 

NANG kapag inilalarawan kung GAANO katindi. 
Para ito sa mga PANG-ABAY o ADVERBS. 

Nagalit nang sobra. Ngumiti nang buong ligaya. 

Paumanhin nang todo. Natakot nang bahagya lang. 



Mga Trivia at Karagdagang Kaalaman 



64 




SILA ^ SINA 

Iwasan: Nakita ko sila Ben at Allegra. 



Pang-isahan 
Nakita ko siya. 

(him/her) 

Pangmaramihan 
Nakita ko sila. 

(them/they) 



Nakita ko si Ben. 

(si + pangalan) 



Nakita ko sina Ben at Allegra. 

(sina + pangalan) 



Ang wika'y nagbabago, pero hinay-hinay tayo. 
Panahon na kayang tayo'y maging disiplinado? 




65 




NILA ^ NINA 

Iwasan: Ang gagaling nila Ben at Allegra. 



Pang-isahan 

Ang galing niya. 

Panginaramihan 

Ang gagaling nila. 



Ang galing ni Ben. 

Ang gagaling 
nina Ben at Allegra. 



Ang wika'y nagbabago , pero hinay-hinay tayo. 
Panahon na kayang tayo'y maging disiplinado? 




66 




y NA LANG 

X NALANG 

dahil dalawang salita 
ang na at lang. 

" Sana ako na lang, ako na lang ulit 

-Basha, One More Chance (2007) 

Madali lang naman. 
Huwag nating katamaran. 



Mga Trivia at Karagdagang Kaalaman 



67 




y PA RIN 

x PARIN 

dahil dalawang salita 
ang pa at rin. 

" Umaasa pa rin akong sabihin mo, sana ako pa rin." 

-Basha, One More Chance (2007) 

Madali lang gawin. 

Bakit di natin sundin? 



Mga Trivia at Karagdagang Kaalaman 



68 




PA LANG 



only, just 

Ako pa lang ang tao sa opisina. 

Papunta ka pa lang, pabalik na ako. 
Ikaw pa lang ang nagbabayad ng utang. 



PALANG 



pala + na = palang (pala = may gulat) 
Ang sarap palang ibigin ni Allegra. 
Ang sarap pala na ibigin ni Allegra. 



Mga Trivia at Karagdagang Kaalaman 



69 




MAKIRAMAY 

(maki + damay) 

Pakikiisa sa dalamhati at pighati ng kapwa. 



MAKI- 

Gawin ang kilos kasama ng iba. 
Nagpapakita ng Hindi pag-iisa. 

Hindi ito kayang ipahayag sa Ingles nang isang salita 

makikain join others in eating 

makilaro join others in playing 

makibaka join others in fighting 





MAKAPILI 

Tawag sa taksil sa 
sariling kababayan o kaibigan. 




Hango sa Makabayang Katipunan 
ng mga Pilipino noong panahon 
ng Hapon (1940s). 

Pinoy na may bayong o sako sa ulo, 
inatasang ituro ang mga Pinoy na 
kalaban ng pamahalaang Hapones. 

Agad pinapatay ang mga itinuro nila. 



Mga Trivia at Karagdagang Kaalaman 



71 





HUWAG ISUKO 

ang BATAAN! 




Paalala sa kababaihan na protektahan 
ang kanilang pagkabirhen hanggang 
maikasal sila. 

Hango ito sa pagpoprotekta ng mga 
Pinoy at Amerikano sa Bataan 
laban sa mga Hapon. 




72 




Saan galing ang sa tang 

KENKOY? 

kenkoy 

Tawag sa taong nakakatawa. 

Mula sa karakter ng komiks ni 
Tony Velasquez noong 1930s na 
si Francisco "Kenkoy" Harabas. 

Naging kilala ang karakter sa 
kanyang pagpapatawa. 



Mga Trivia at Karagdagang Kaalaman 




73 





Dekada '70 & '80, nauso ang binaligtad na mga salita 
para gumawa ng bagong kataga: 



SIGARILYO YOSI 
TALO OLATS 
TIGAS ASTIG 
HINDE DEHINS 
SIBAT(aiis) BATSI 

Patunay ito na malikhain at patuloy na nililikha 
ang wikang Filipino. 



Mga Trivia at Karagdagang Kaalaman 



74 




KAPATID 

KAPUTOL 

UTOL 

ka patid kapatid 

kasalo sa isang + naputol = kaputol 
karanasan utol 

Kaparehong napatid o naputol ang pusod 
o umbilical cord mula sa iisang ina. 

Kung kaya, ang kapatid din ay kaputol, utol, at tol. 



Mga Trivia at Karagdagang Kaalaman 



75 




Ano'ng ibig sabihin ng 

JEPROKS? 

laki sa layaw o spoiled brat 

Binaligtad na "projects" o mayayamang kabahayan 
sa Lungsod Quezon noong dekada '70. 

Tawag sa kabataang maykaya na masyadong liberal 
at nalulong sa bawal na gamot. 

Nauso noong dekada '70 at '80 ang pagbabaligtad 
ng salita para gumawa ng bagong kataga. 

Laki sa layaw, laki sa layaw, jeproks! 



Mga Trivia at Karagdagang Kaalaman 



76 




Pureza station na aketch. 
Ang dami kasing keme. 
Charot! 

(Wala na akong pera. Ang dami ko kasing keme. Chuva!) 

Unang nauso ang gay lingo noong dekada '70, 
panahon ng batas militar. 

Walang isang batas na nagtatakda kung paano 
isinisilang ang mga salitang ito. 

Nagkakaroon ng sariling buhay ang mga salitang ito, 
hindi maisasalin sa Filipino o Ingles ang iba. 

Malikhain. 



Mga Trivia at Karagdagang Kaalaman 



77 




ISPUTING 

Talasalitaan 



Tawag noong 70s para sa 
mga gayak na gayak o 
maganda ang pananamit. 

Mula raw sa 
" sporting * a fashion" o 
"is putting on a fashion." 

Dressed to kill kumbaga. 




Naks, isputing tayo ah! 

*Mula sa UP Diksiyonaryong Filipino. 



Mga Trivia at Karagdagang Kaalaman 



78 





May iba pa bang salita para sa 

MILYON? 

ANGAW 

Katutubong salita na katumbas ng milyon. 
Tumutukoy rin sa di-mabilang na mga bagay. 

Mayaman sa salita ang ating mga katutubong wika. 




79 




PORMAL 

NINYO 
N'YO 



punong salita 



pinaikling ninyo kaya 
may kudlit (') 



DI-PORMAL 

wala ito sa UP Diksiyonaryo 
orihinal na salita ay ninyo, 
kaya n'yo kung pinaikli 





Mga Trivia at Karagdagang Kaalaman 



80 




Alam mo ba na ang 

DISKARTE 



sa Espanol, 
Alisin ang 
di kailangan 
l-discard, i-reject. 

mula sa salita na 
descartar 



sa Filipino, 
Paggawa paraan 
para makamit ang 
isang bagay. 

walang direktang satin 
sa Ingles ang diskarte 



Ang diskarte ng Pinoy, naipamamalas sa 
napakaraming paraan! 



Mga Trivia at Karagdagang Kaalaman 



81 




Masdan kung paano inaangksn ng Filipino 
ang hiram na salitang Espanol: 




sa Espanol, 

MANZANA 



sa Filipino, 

MANSANAS 




MANZANAS 

MGA 

MANSANAS 



Pati na ubas, pasas, rosas, atbp. 
Ganito rin ang nangyayari sa Chavacano. 




82 




SUSMARYOSEP! 

Mula sa pinaikli at pinagdugtong na 

Jesus, Maria, at Josef. 




83 




y SAMOT-SARI 

x SAMU'T SARI 

dahil walang salitang samu 

Ang meron tayo ay samot. 

samot = sari 

Kung kaya, katumbas ng sari-sari ang 
samot-sari at samot-samot. 






84 



Mga Trivia at Karagdagang Kaalaman 




y 'Dl BA 
y Dl BA 
x DIBA 



Mula sa dalawang salita: hindi ba ? 

Maaaring paikliin ang hindi bilang: 

'di di 

(pormal) ( medyo pormal) 




85 




HINDI » RIZAL 

ang nagsabi na 

Ang di marunong magmahal 
sa sariling wika, 
masahol pa sa hay op 
at ma/ansang isda. 

Hindi man kay Rizal nanggaling, 
ang aral ay totoong-totoo pa rin. 



Mga Trivia at Karagdagang Kaalaman 






86 




May gusto kang malaman sa wika? 

l-post mo at itanong sa 
WIKApedia. 

l-like ang WIKApedia Facebook page: 
www.focebook.com/wikopedioph 
para sa karagdagang kaalaman. 




2015 EDISYON 



